Sijida ya sahau 


Maelezo kuhusu sijida ya kusahau 
Sijida ya sahau 

Ni sijida mbili ambzo mwenye kuswali anasujudu ili kuungaunga kasoro iliyopatikana katika Swala yake 
kwa ajili ya kusahau. 

Sababu za sijida ya kusahau 

Sababu za kusujudu sijida ya kusahau ni tatu: kuwa na shaka, kuongez 
1- Kutanya shaka 
Kutanya shaka 

Nako ni kuwa na shaka baina ya vitu viwili, ni kipi kilichotokea 
Kutanya shaka katika Swala kuna gawanyika mara mbili: 

1. Kutanya shaka baada ya kuswali: 

Shaka hii haishughulukiwi. 

- Mfano wake: Mtu alifanya shaka baada ya kuswali Altajiri, Ameiswali rakaa mbili au tatu? Shaka hii 
haishughulikiwi, mpaka awe na yakini, hapo^tafanya kulingana na yakini yake. 

https://www.al-feqh.com/sw/sijida-ya-kushukL 




